WikipediA 


Min Nan 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Min Nan o Timog Min (Tsinong pinapayak: 

Tsinong tradisyonal : pinyin: Minndnyu; Peh-oe- 

jl: Bdn-ldm-gUBdn-ldm-gu), ay isang sanga ng Tsinong 
Min na ginagamit sa ilang tiyak na lugar sa Tsina, kabilang 
ang Timog Fujian , silangang Guangdong, Hainan, 
katimugang Zhejiang at Taiwan. Ang mga wikain ng Min 
Nan ay sinasaiita ng mga kaapu-apuhan ng mga 
inmigranteng Tsino, iaio na sa Piiipinas , Singgapur at 
Maiaysia . 

Sa pangkaraniwang pananaiita, karaniwang itinutukoy ang 
Min Nan sa Hokkien. Ang Amoy at Hokkien Taiwanes ay 
parehong haio ng mga pananaiita ng Quanzhou at 
Zhangzhou . Kabiiang din sa iupong pangwika ng Min Nan 
ang Teoehew, baga ma't iimitado iang ang maaaring 
pagkakaunawaan nito sa Hokkien. Hindi inteiihibieng 
mutwo ang Min Nan sa Min Dong (siiangang Min), 
Kantones at Pamantayang Tsino (batay sa Mandarin). 

Napanatiii kahit na papaano sa Min Nan at mga wikain 
nito ang mga pagbigkas at bokabuiaryo ng Lumang Tsino 
na nawaia sa ibang mga makabagong uri ng Tsino . 


Mga nilalaman 

Pangheograpikong Pagkaka-kalat 

Tsina at Taiwan 
Timog-Silangang Asya 

Mga mayroong kaugnay na wika 
Sanggunian 
Higit pang Pagbabasa 
Kawing Panlabas 


Pangheograpikong Pagkaka-kalat 


Min Nan, Minnan 

Timog Min, Katimugang Min 
Ban-lam-gu 



Aklat na Koa-a, Min Nan nakasulat sa titik na 
Tsino 


Sinasalitang 
katutubo sa 


Rehiyon 


Mga katutubong 
tagapagsalita 

Pamilyang wika 


Tsina, Taiwan, Malaysia , 
Indonesia, Singgapura, 
Taylandya, Pilipinas , 
Biyetnam , Hapon at iba 
pang lugar na pinanirhan 
ng mga Timog Min at 
Hoklo 

Lalawigan ng Timog 
Fujian ; lugar ng 
Chaozhou -Shantou 
( ehaoshan) at Tangway ng 
Leizhou sa lalawigan ng 
Guangdong; pinakatimog 
ng lalawigan ng Zhejiang; 
kalawakan ng lalawigan ng 
Hainan (kung kabilang din 
ang mga Hainanes o 
Qiong Wen); kalawakan ng 
Taiwan. 

47milyon (2007)W 


Sino-Tibetano 


■ Tsino 


■ Min 


Tsina at Taiwan 


- Pambaybaying Min 
{Coastal Min) 

■ Min Nan, Minnan 


Mga 


Hokkien 














































Sinasalita ang Min Nan at mga wikain (diyalekto) nito sa 
katimugang bahagi ng Puiian , sa tatlong timo-silangang 
kondado ng Zheii ang , sa kapuluang Zhoushan ng palaot 
mula sa Ningbo ng Zhe|iang, at sa rehiyong ng Ghaoshang 
sa Guandong . 

Ang isang uri ng Min Nan na mayroong kahalintulad sa 
ginagamit na salita sa katimugan ng Puiian ay ang 
Hokkien Taiwanes , kung saan katutubong pangalan nito 
ang Tai-oan-oe o Ho-16-oe. Timog Min ang pangunahing 
wika ng mga Hoklo, ang pangunahing etnisidad ng 
Taiwan. 


Timog-Silangang Asya 

Marami sa mga inmigranteng Tsino sa Timog-Silangang 
Asya ang mga tagapagsalita ng Min Nan. Karamihan sa 
mga inmigranteng etnikong Tsino sa rehiyong iyon ay mga 
Hoklo mula sa katimugan ng Fujian. Sa pangkalahatan, 
kilala ang Min Nan mula sa timog ng Fujian bilang 
Hokkien , Pukien o Pookien sa Timog-Silangang Asya. 
Karamihan sa mga etnikong Tsino sa labuwad na iyon ay 
nagmula rin sa rehiyong ng Ghaoshan sa Guangdong at 
nakakapagsalita ng Teoehew na isang uri ng Min Nan sa 
rehiyong iyon. Ang Hokkien Pilipino ang katutubong wika 
ng halos 98% ng komunidad na Tsino Pilipino sa Pilipinas 
na tinatawag na Lan-nang o Lan-lang-oe (ang wika ng 
aming madla). 

Ang mga tagapagsalita ng Min Nan ang bumubuo sa 
pinakamalaking mayoridad ng Tsino sa Singgapura, kung 
saan ang mga Hoklo at pinakamalakinf pangkat at 
pumapangalawa naman ang mga Teoehew. 

Mga mayroong kaugnay na wika 

■ Hokkien Pilipino 

Sanggunian 

1. Mikael Parkvall, "Yarldens 100 stdrsta sprak 
2007" (The World's 100 Largest Languages in 
2007), in Nationaleneyklopedin 

2. (https://zh.wikis 
ource.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%9C%BE%E9% 

81%8B%E8%BC%B8%E5%B7%A5%E5%85%B 

7%E6%92%AD%E9%9F%B3%E8%AA%9E%E 

8%A8%80%E5%B9%B3%E7%AD%89%E4%B 

F%9D%E9%9A%9C%E6%B3%95) 


wikain/diyalekto Teoehew 

Datian (disputado) 
? Zhongshan 

Opisyal na katayuan 

Opisyal na wika sa Wala; isa sa mga wikang 
estatuaryo (ayon sa batas) 
para sa mga paalalang 
pampublikong sakayan sa 
TaiwanPl 

Pinangangasiwaan Wala ( Ministro ng 
(r^ulado) ng Edukasyon ng Republika 

ng Tsina at iba pang NGO 
na mayroong impluwensya 
sa Taiwan) 

Mga kodigong pangwika 
ISO 639-3 nan 



Southem Min Languages 

I HoUieo etmhM* Owioe hM Tmi 

I Teo*$W% 403 SwMtowl 

I Zbongsb&D I-fin 
I Dntian I-fin 
B ZbennD ^fiD 


Pagkaka-kalat ng Timog Min. 


PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito ng 
mga simbolong pamponetikong IPA sa Unieode. 


Southern Min 

Pinapayak na Tsino |'^ 

Tradisyonal naTsino 

Kahulugang literal 'Wika ng Timog Min 

[Fujian]" 

Mga transkripsiyon 

Gan 


- Romanisasyon 


MTn-lom-ngT 









































Higit pang Pagbabasa 


Branner, David Prager (2000). Problems in 
Comparative Ohinese Dialeetology — the 
Classification of Miin and Hakka. Trends in 
Linguisties series, no. 123. Berlin; Mouton de 
Gruyter. ISBN 3-11-015831-0 . 

ehung, Raung-fu (1996). The segmental 
phonology of Southern Min In Taiwan. Taipei; 
Grane Pub. Co. ISBN 957-9463-46-8 . 

DeBernardi, Jean (1991). "Linguistie nationalism; 
the ease of Southern Min" (http;//www.sino-platoni 
c.org/complete/spp025_taiwanese.html) . Sino- 
Platonie Papers . Philadelphia; University of 
Pennsylvania. 25. OCLC 24810816 (https;//www. 
worldeat.org/oele/24810816) . 
ehappell, Hilary, pat. (2001). Sinitie Grammar. 


- Romanisasyon 

- Hanyu Pinyin 

- Wade-Giles 

- IPA 

- Hokkien POJ 

- Min-dong BUC 


Hakka 

MTn-nam-ngT 

Mandarin 

Minnan yu 
MinTnan^ yu^ 

[mlnn^an y] 

Min 

Ban-lam-gi/Ban-lam-gu 

Mlng-nang-ngu 


Kantones (Yue) 

- Jyutping 

- Romanisasyong Yale Mahn-naahm yuh 


Man^-naam^ jyu^ 


Oxford; Oxford University Press. ISBN 0-19-829977-X . "Part V; Southern Min Grammar" (3 
artieles). 


Kawing Panlabas 


Gabay panlakbay sa Min Nan mula sa Wikivoyage 


■ (http;//alt.reasoning. cs.ucla.edu/jinbo/dzl/) , 

a dietionary of Quanzhou speeeh 

■ (http;//203.64.42.21/iug/ungian/SoannTe 

ng/ehil/taihoa.asp) , Taiwanese-Mandarin on-line dietionary 
(sa Taiwanese Hokkien)(sa Tsino) 

- luT Un-gian. (http;//210.240.194.97/T 

G/jitian/tgjt.asp) [Taiwanese Hokkien Online 
eharaeter Dietionary] (sa Taiwanese at Tsino). 

■ (http;//twblg. dict.edu. tw/tw/in 

dex.htm) , Dietionary of Frequently-Used Taiwan 
Minnan by Ministry of Edueation, Republie of China 
(Taiwan). 

■ (http;//nlg.csie.ntu.edu.tw/systems/TWLLMT/index.html) , 

Taiwanese-Hakka-Mandarin on-line conversion 

■ ypyager - Spacecraft - Golden Reeord - Greetings From Earth - Amoy (http;//voyager.jpl.nasa.g 

ov/spacecraft/languages/amoy.html) The voyager elip says; Thai-khong peng-iu, Im-ho. Lm 

ehiah-pa-be? 0-eng, tdh lai gun ehia ehe-d ! 

■ (http;//daiwanway.dynip.com/cgi/tdict.acgi?w=&p=&e=&m=) Taiwanese-English- 
Mandarin Dietionary 

■ How to Forget Your Mother Tongue and Remember Your National Language by Victor H. Mair 

Uniyersity of Pennsylyania (http;//www.pinyin.info/readings/mair/taiwanese.html) 

■ ISO 639-3 ehange reguest 2008-083 (http;//www-01. sil.org/iso639-3/chg detail.asp?id=2008-08 

3&lang=nan) , reguesting to replaee eode nan (http;//www-01. sil.org/iso639-3/documentation.as 
p?id=nan) (Min Nan Ghinese) with dzu (Chaozhou) and xim (Xiamen), rejected beeause it did 
not inelude eodes to cover the rest of the group. 




Mayroon sa Wikibooks ng patungkol 

sa Min Nan. 


V ^ 

e? 


Tingnan ang Min Nan sa 
Wiktionary , ang malayang talahulugan. 


r Miiy eui^yuii iiy miii 

j Nan ng Wikipedia , ang 
malayang ensiklopedya. 



Test ng Min Nan ng 

Wikibooks sa Wikimedia 
ineubator 




























































■ wikt:Appendix:Sino-Tibetan Swadesh lists 

Kontrol ng awtoridad NDL: 001117818 (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/001117818) 

Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Min_Nan&oldid=1662838" 

Huling pagbabago: 06:22,13 Oktubre 2018. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Gommons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 




